





Pa le y mae ? 


RHyw haf aeth Llongwr, gŵr tes waith, 
I hir hir daith ar wawr y dydd, 
Y môr yn llyfn, mawr iawn y lles, , 
Ac anwyl wres gan awel rydd: 
Ond ar ryw nawn y codai gwynt 
I rwystro'i hynt. er ystryw hedd, 
A syrthiai'r gwr, yn sw rth a gwan, 
I lymaf /an,—pa le mae'i fedd ? 


Pa le y rraed a gaed yn gynt 

Na gallu g gwynt, rhag colli gŵyr ? 
Y breichiau cryfion, tynion, tal, 

A fedrent ddal fal modrwy ddur? 
Yn awr nid yw y gwiw nr gael, 

Ef sydd wael, mi wn, ei wedd : 
Nid oes neb call, Och ! 'wall a chur, 

A edwyn fur ei lydan Fedd ! 


Rhyw anwyl ferch, a'i serch yn syn, 
Sy'n awr mewn glyn tan orfawr glwy; 
Rhyw fam a thad, rhyw geraint gant, 
Â gwraig a phlant, ymwylant mwy; 


YMue 


































2 


Wrth gofio cyflwr Morwr mwyn, 
Mawr yw y gwyn, yn wâr eu gwedd, 
O dan y don, a'i fron heb friw, 
Mae'r un fu wiw mewn oeriawn Fedd! 


Os cyll y Morwr, hwyliwr hedd. 
I'r unig fedd, ei wraig neu ferch, 
Rhydd ddail a blodion gwynion gardd 
Yn hynaws hardd arwyddion serch ; 
Ar ei Fedd ef, er llefain llu, 
Mewn eigion lli' sy'n berwi'n bair, 
Nid oes yn fyw un dduwies fwyn, 
Gywiraf gŵyn, all gerfio gair! 


Mae brig ewynawg, denawg dôn, 

Un hallt ei bron, yn hollti briw, 
Wrth fod yn rhuo, neidio'n ol, 

A'i harw gôl am. Zongwr gwiw: 
O waedd! ni all y weddw'n awr, 

Gu ei gwawr, er gwywo ei gwedd, 
Gyda brys, ond codi ei braich, 

Ac wylo baich,—nis gwel y Bedd! 


Er bod marwolaeth caeth ei gwawr 
Ar heli'n awr yn hwylio'n noeth ; 
Gan guro, briwio llawer bron, 
I addoer dôn, a chuddio'r doeth, 
Daw dydd ceir Aforwr dewr o'r dôn, 
Pan ferwo hon, heb fawr o hedd, 
Yn bwysau dyn, heb eisiau darn, 
I'r olaf Farn o'i ddirgel Fedd ! 
ROBYN DDU ERYRI. 


wi Ff. 
Clir 
|. 





DEIO BACH. 


«NVeu hiraeth Mam ar ol eì, Mab aeth i'r 


America. 


Mnayaa1s fachgen bach ac anwyl, 

Ar fy mron mewn trafferth mawr 
Deio, ti yw'r bachgen hwnw, 

Nad wn ple yr wyt yn awr 
Maith yw'r amser er y'th welais, 
“w Machgen anwyl, wyt ti'n iach, 
Os na elli ddyfod drosodd, 

Anfon lythyr, Deio bach 


Pan y gwenit yn fy ngwyneb 
Pan chwareuit gylch fy nhraed, 
Codai hiraeth yn fy nghalon, 
Am dy anwyl anwyl dad; 
Do, mi'th godais dan fy nwyfron 
Y mae hiraeth mawr a chlwy”, 
Ond mae th oeraidd ddiofalwch, 
Heddy w'n peri biraeth mwy 


Gauaf oer 1m” fu'r diweddaf, 
Anwyd lawer ddygais i, 
Peidiais cwyno rhag cwtogi 
Gronyn ar dy lawnder di; 
Nid oes rhaid i wraig y dafarn, 
Nac ith flys dy hun gael cam, 











Os yw'n anhawdd spario dimai, 
Gad yn annghof gŵyn dy fam. 


Caled yw fy nhamaid barn, 
Ie, caled iawn a pnrin, 
'Tra mae mhlentyn, mi obeithiaf, 
Gyd a'i fara o wenith gwyn ; 
Us wyt ti, fy mhlentyn anwyl, 
Wrth dy fwrdd, heb nych na nam, 
Ds nad yw'n ormod gofyn, 
Cofia damaid gwael dy fam. 


Os nad yw'n ormod hyfdra 
Ar afradlon lencyn hael, 
I adgofio pwy a'i magodd, 
A bod ganddo fam i'w chael, 
F'allai y goddefi im!, 
Deio bach, heb dybied cam, 
I ryw fenyw a adwaenost, 
Ddweyd fod genyt tiihau fan, 


Os na elli ddyfod drosodd, 
Os na elli'm helpu ddim, 
Beiddiaf ofyn nn peth 1tl, 
Tallai rhoddi hwnw im”, 
Careg fedd nid wyf yn ddisgwyl, 
Gormod im' gan hiraeth iach, 
Dyro ddeigryn wrth fy nghofio, 
Dim ond deigryn Deio bacb 


TRECH IS GIIUTH, YN 





am DH CYFYD DYFRDWY ES YI 


Llanrwst—Argraffwyd gan John Jones. 


